Rántí Ẹlẹ̀dàá rẹ nísinsin yìí ní 
ìgbà ẹ̀we rẹ, nígbà tí ọjẹ ibi kò ti 
dé, tí ọdún kì yòò sì ti sún mẹlé, 
nígbà tí ìwọ yúò wí pé, ẹ̀mi kò ní 

inú dídùn sí wọn; 


ONÍWÀÁSÙ 12:1 


... nitori iroro okan eniyan buburu lati igba ewe re wa.... 
Genesisi 8:21 


Bí wọn bá gbọ tirẹ̀, tí wọn sì n sìn ín, wọn yôúò lo ọjẹ wọn nínú 
àlàáfíà, àti ọdún wọn nínú adùn. Ṣugbọn bí wọn kò bá gbúràn, 
wọn ôo ti ipa idà ṣẹ̀gbé, wọn ôo sì kú láìní ìmọ. Ṣugbọn awọn 
agabagebe li aiya gbe ibinu soke: nwọn kì ikigbe nigbati o dẹ̀ 
wọn. Wọn kú ní ìgbà ẹ̀we, ẹ̀mí wọn sì wà lára àwọn aláìmọ. 
Jéòbù 36:11-14 


Nitoripe iwọ li ireti mi, Oluwa Ọlọrun: iwọ li igbẹkẹle mi lati 
igba ewe mi wá. Nipasẹ rẹ li a ti gbé mi soke lati inu wá: iwọ 
li ẹniti o mu mi jade kuro ninu ifun iya mi: ọdọ rẹ ni iyìn mi 
nigbagbogbo. Sáàmù 71:5-6 


Emi o lọ li agbara Oluwa Ọlọrun: emi o ma sọrọ ododo rẹ, ani 
ti iwọ nikanṣoṣo. Ọlọrun, iwọ li o ti kẹ mi lati igba ewe mi wá: 
ati titi di isisiyi li emi ti nsẹrọ iṣẹ iyanu rẹ. Njẹ nisisiyi nigbati 
mo di arugbo ti mo si wú, Ọlọrun, máṣe kò mi silẹ; titi emi o fi 
fi agbara rẹ hàn fun iran yi, ati agbara rẹ fun gbogbo awọn ti 
mbọ. Sáàmù 71:16-18 


Kini ọdọmọkunrin yio fi sọ Ọna rẹ̀ di mimọ? nipa kiyesara rẹ̀ 
gẹgẹ bi ẹ̀rọ rẹ. Sáàmù 119:9 


Máa yọ, ìwọ ọdọmọkunrin, ní ìgbà ẹ̀we rẹ; si jẹ ki aiya rẹ ki o 
mu ọ laraya li ọjọ ewe rẹ, ki o si ma rìn li ẹ̀na aiya rẹ, ati li oju 
rẹ: ṣugbọn ki iwọ ki o mọ pe nitori gbogbo nkan wọnyi Ọlọrun 
yio mu ọ wá sinu idajọ. Nitorina mu ibinujẹ kuro li aiya rẹ, ki o 
si mu buburu kuro li ara rẹ: nitori ewe ati ewe, asan ni. 
Oníwàásù 11:9-10 


Ìwọ kò ha ti mọ? iwọ kò ti gbẹ pe, Ọlọrun aiyeraiye, 
Oluwa, Ẹlẹda gbogbo aiye, àrẹ̀ kò rẹ̀, bẹni agara kì irẹ̀ 
rẹ̀? kò sí àwárí òye rẹ̀. O fi agbara fun alàrẹ; ati fun awọn 
ti ko ni agbara li o mu agbara pọ si. Paapaa àrẹ̀ yio rẹ̀ 
awọn ọdọ, nwọn o si rẹ̀, ati awọn ọdọmọkunrin yio ṣubu 
patapata: Ṣugbọn awọn ti o duro de Oluwa yio tun 
agbara wọn ṣe; nwọn o fi iyé gòke bi idì; nwọn o sare, 
agara kì yio si rẹ̀ wọn; nwọn o si rìn, kì yio si rẹ̀ wọn. 
Aísáyà 40:28-31 


Nigbana li a mu awọn ọmọ-ọwọ wá sọdọ rẹ̀, ki o le fi ọwọ 
le wọn, ki o si gbadura: awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ba wọn wi. 
Ṣugbọn Jesu wipe, Ẹ jẹ ki awọn ọmọ kekere, ẹ má si ṣe da 
wọn lẹkun, lati tò mi wá: nitoriti irú wọn ni ijọba ọrun. O 
sì gbé ọwọ lé wọn, ô sì kúrò níbẹ̀. Si kiyesi i, ẹnikan wá, o 
si wi fun u pe, Olukọni rere, ohun rere kili emi o ṣe, ki 
emi ki o le ni ìye ainipẹkun? O si wi fun u pe, Eṣe ti iwọ fi 
npẹ̀ mi li ẹni rere? Kò sí ẹni rere bí kò ṣe òkan, ẹ̀yíinì ni, 
Ọlẹ̀run: ṣùgbọẹn bí ìwọ bá fẹ wọ ìyẹ̀, pa àwọn òfin mọ. O 
si wi fun u pe, Ewo? Jesu wipe, Iwọ kò gbọdọ pania, Iwọ 
kò gbọdọ ṣe panṣaga, Iwọ kò gbọdọ jale, Iwọ kò gbọdọ 
jẹri eke, Bòwọ fun baba on iya rẹ: ati, Iwọ fẹ ọmọnikeji rẹ 
bi ara rẹ. Ọdọmọkunrin na wi fun u pe, Gbogbo nkan 
wọnyi ni mo ti pamọ lati igba ewe mi wá: kili o kù fun mi? 
Jesu wi fun u pe, Bi iwọ ba fẹ pe, lọ tà ohun ti iwọ ni, ki o 
si fi fun awọn talakà, iwọ o si ni iṣura li ọrun: si wá, ki o si 
tẹ̀ mi lẹhin. Ṣugbọn nigbati ọdọmọkunrin na gbẹ ọrọ na, 
o jade lọ pẹlu ikánu: nitoriti o li ọrò pipọ. Mátíù 19:13-22 


Ẹyin ọmọ, ẹ máa gbọ ti àwọn òbí yín nínú Olúwa: nítorí 
ẹ̀yí tẹ. Bọwọ fun baba on iya rẹ; (eyiti iṣe ofin ekini pẹlu 
ileri;) Ki o le dara fun ọ, ati ki iwọ ki o le pẹ li aiye. 
Éfésù 6:1-3 


Má ṣe jẹ kí ẹnikẹni kẹgàn ìgbà ẹ̀we rẹ; ṣùgbọn kí ìwọ jẹ 
àpẹẹrẹ àwọn onígbàgbọ, nínú òrò, nínú ìwà, nínú ìfẹ, 
nínú ẹ̀mí, nínú ìgbàgbẹ, nínú ìwà mímọ. 1 Tímútì 4:12 

Ẹ sá fún ìfékúfẹ̀éẹ ẹ̀we pẹ̀lú: ṣùgbọn ẹ máa lépa òdodo, 
ìgbàgbọ, ìfẹ, àlàáfíà, pẹ̀lú àwọn tí f ké pe Olúwa láti inú 
ọkàn funfun wá. 2 Tímútì 2:22 


Ọgbọn lati opin kan de ekeji li agbara: o si fi didùn to 
ohun gbogbo lese. Mo fẹ̀ràn rẹ̀, mo sì wá a kiri láti ìgbà 
ẹ̀we mi, mo fẹ̀ fi í ṣe aya mi, mo sì jẹ olùfẹ ẹwà rẹ̀. 
Ọgbọn Sôlámọnì 8:1-2 


Ọmọ mi, ko ẹkọ jọ lati igba ewe rẹ wá: bẹ̀ni iwọ o ri 
ọgbọn titi o fi di ogbé rẹ. Oníwàásù 6:18 


Kọ ọmọ rẹ, on o si dẹruba ọ: ba a ṣere, yio si mu ọ 
dojuru. Máṣe rẹrin pẹlu rẹ̀, ki iwọ ki o má ba banujẹ pẹlu 
rẹ̀, ati ki iwọ ki o má ba pa ehin rẹ keke nigbẹ̀hìn. Má ṣe 
fún un ní òmìnira ní ìgbà ẹ̀we rẹ̀, má sì ṣe ṣẹ̀jú sí ìwà 
òmùgò rẹ̀. Tẹ ọrùn rẹ̀ sílẹ̀ nígbà tí éô wà lémọdé, kí o sì nà 
án ní ẹ̀gbẹ nígbà tí é wà lẹmọdé, kí ô má baà ṣe agídí, kí 
ô sì ṣe àìgbúẹràn sí ọ, kí o sì mú ìbànújẹ wá sí ọkàn rẹ. 
Oníwàásù 30:9-12 


